Byw heb nwy 
drwy brif 
gyflenwad 


Delyth Jewell 
Zoe Guijarro 
Craig Salter 
Kate Morrison 


5 6 


Cynnwys 


Cyflwyniad 
Cost 


Prisiau Amrywiol 


Dulliau talu 


Yr isafswm sy'n rhaid ei archebu 


Hwylustod 
Cyflenwadau 
Newid 


Hawliau defnyddwyr 
Defnyddwyr agored i niwed 
Cwynion 


Codau ymddygiad 


Argymhellion 
I gyflenwyr 
I gymdeithasau masnach 


I lywodraethau 


Cydnabyddiaeth 


Pe N 


I> 


Cyflwyniad 


Nid yw pawb yn cynhesu eu cartrefi yn yr un ffordd. Er bod mwyafrif pobl Prydain yn 
gallu cynhesu eu cartrefi gyda nwy drwy brif gyflenwad, mae 16% o gartrefi Prydain 
yn dibynnu ar danwydd o fath arall ar gyfer gwres. 


“Di-nwy” yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at gartrefi sy'n defnyddio trydan neu 
danwydd arall, fel nwy petrolewm hylifedig (LPG), olew gwresogi neu danwydd solet 
(glo, golosg neu bren) i gynhesu eu cartrefi. Gelwir y grŵp olaf o danwyddau yn 
“danwyddau heb fesurydd”, ac maent yn cael eu cludo i gartrefi pobl gan gyflenwyr 
unigol fel arfer. Mae cartrefi mewn ardaloedd gwledig yn fwy tebygol o ddefnyddio 
tanwydd heb fesurydd ar gyfer cynhesu (mae 34% o gartrefi gwledig Lloegr yn 
defnyddio olew gwresogi, o gymharu â 4696 yng Nghymru a 32% yn yr Alban).' Mae'r 
data diweddaraf yn awgrymu bod cartrefi heb nwy drwy brif gyflenwad yn fwy 
tebygol o fod mewn tlodi tanwydd. Mae 2696 o gartrefi yn Lloegr sy'n defnyddio prif 
danwydd gwresogi heblaw nwy drwy brif gyflenwad neu wres cymunol mewn tlodi 
tanwydd, o gymharu â 10% o'r rhai sy'n defnyddio nwy drwy brif gyflenwad.” Yn yr 
Alban, mae 36% o gartrefi nad ydynt yn dibynnu ar nwy drwy brif gyflenwad neu 
wres cymunol mewn tlodi tanwydd, o gymharu â 30% sy'n defnyddio nwy drwy brif 
gyflenwad.’ Yng Nghymru, mae 49% o gartrefi nad ydynt yn defnyddio nwy drwy brif 
gyflenwad fel eu prif ffynhonnell wresogi mewn tlodi tanwydd, o gymharu â 2396 o 
gartrefi sy'n defnyddio nwy drwy brif gyflenwad.” 


Nid yw'r Swyddfa Marchnadoedd Nwy a Thrydan (Ofgem) yn rheoleiddio gwerthiant 
tanwydd heb fesurydd ar hyn o bryd, ac felly ychydig iawn o amddiffyniad cyfreithiol 
sydd gan ddefnyddwyr yn erbyn arferion gwael mewn meysydd fel safonau 
gwasanaeth, cymorth i ddefnyddwyr agored i niwed a darpariaeth gwybodaeth. Mae 
hyn yn golygu bod yna risg uchel o niwed i ddefnyddwyr o hyd, yn enwedig 
defnyddwyr agored i niwed. 


Er mwyn deall yn well sut mae'r farchnad hon yn gweithio i ddefnyddwyr mae 
Cyngor ar Bopeth (Cymru a Lloegr) a Citizens Advice Scotland wedi comisiynu gwaith 


1 Ffigyrau wedi'u cymryd o ymchwil gan Cyngor Ar Bopeth a Citizens Advice Scotland i ddefnyddwyr 
di-nwy, i'w gyhoeddi yn 2017. 

2 Arolwg Tai yn Lloegr 2013 

3 Arolwg Cyflwr Tai yn yr Alban 2015 

4 Ffigurau Cymru wedi'u cymryd o ymchwil gan Cyngor Ar Bopeth a Citizens Advice Scotland i 
ddefnyddwyr di-nwy, i'w gyhoeddi yn 2017. 

> Mae'r ffigurau hyn yn defnyddio'r mesur incwm llawn o dlodi tanwydd sy'n diffinio cartref fel bod 
mewn tlodi tanwydd os y byddai gofyn iddo wario mwy na 10% o'i incwm ar holl danwydd y cartref er 
mwyn cynnal trefn wresogi foddhaol. 


ymchwil gyda chartrefi sy'n defnyddio tanwydd heb fesurydd fel eu prif ffynhonnell 
wresogi gan Beaufort Research.” Mae rhagor o fanylion am gefndir y prosiect hwn, y 
fethodoleg a ddefnyddiwyd a'r adroddiadau terfynol i'w cael yn yr adroddiadau 
ymchwil llawn ar ein gwefan. 


Cynhaliwyd cyfweliadau manwl atodal dan arweiniad staff a gwirfoddolwyr Cyngor 
Ar Bopeth mewn swyddfeydd lleol yn Lloegr a Chymru (mae'r swyddfeydd yn cael eu 
rhestri yn yr adran 'Cydnabyddiaeth' ar ddiwedd yr adroddiad hw). Daw pob 
“astudiaeth achos” sy'n cael ei ddyfynnu yn yr adroddiad hwn o'r cyfweliadau hyn, ac 
nage o ymchwil Beaufort Research. 


Dangosodd gwaith ymchwil blaenorol gan Consumer Futures a'r Swyddfa Masnachu 
Teg (2011) fod rhai defnyddwyr di-nwy yn cael trafferth talu am danwydd, yn 
enwedig mewn cyfnodau o dywydd oer iawn. Roedd ein hymchwil yn dangos lefelau 
is o bryder ymhlith defnyddwyr. Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi'r gwahaniaethau 
arwyddocaol rhwng yr arolygon hyn. Cynhaliwyd yr arolygon blaenorol pan oedd 
gaeaf oer eithriadol 2010, prisiau olew uchel ac amhariadau ar wasanaethau yn fyw 
yng nghof pobl. Mewn cyferbyniad, cynhaliwyd ein gwaith ymchwil ni ar ôl dau aeaf 
llawer cynhesach, ac ar adeg pan oedd prisiau olew yn gymharol debyg i brisiau nwy 
drwy brif gyflenwad. Mae'n anochel bod hyn wedi cael effaith ar ganlyniadau'r 
arolwg. 


Fodd bynnag, nid pris yr uned yw'r unig agwedd bwysig ar brofiad defnyddwyr yn y 
farchnad ynni. Mae'r adroddiad byr hwn yn amlinellu'r heriau mae defnyddwyr yn eu 
hwynebu yn y farchnad danwydd heb fesurydd o ran costau, hwylustod a hawliau 
defnyddwyr, ac mae'n gwneud argymhellion i gyflenwyr, cymdeithasau masnach a 
llywodraethau, i sicrhau bod y defnyddwyr hyn yn cael eu gwasanaethu'n well. 


€ Er bod rhai cartrefi yn yr ymchwil yn dibynnu ar wres trydan, nid yw'r samplau'n gynrychioliadol o 
ddefnyddwyr gwres trydan yn gyffredinol. Mae'r casgliadau mwyaf defnyddiol a dibynadwy o'r ymchwil 
yn ymwneud â thanwydd heb fesurydd. 


Cost 


Gall talu am danwydd heb fesurydd fod yn llawer mwy cymhleth na thalu am 
gyflenwad nwy i'ch cartref. Mae gallu defnyddwyr i chwilio yma ac acw am y fargen 
orau yn gyfyngedig, ac mae prisiau'n gallu amrywio yn ôl y math o danwydd, yr adeg 
o'r flwyddyn, prisiau cyfleustodau a gwlad. Anaml iawn mae defnyddwyr yn gallu 
dewis eu dull talu eu hunain, ac yn aml mae'n rhaid iddynt archebu isafswm er 
mwyn i'r darparwr gyflenwi i'r cartref. Mae'r graddau y mae defnyddwyr yn gallu 
dewis cyflenwr sy'n addas i'w hanghenion yn dibynnu ar y math o danwydd maent 
yn ei ddefnyddio, ble maent yn byw, a pha mor barod ydyn nhw i ofyn am 
ddisgownt, naill ai eu hunain neu fel rhan o gonsortiwm mwy (fel clybiau olew). 


Mae'r materion hyn yn golygu y gall cael bargen dda fod yn anodd i ddefnyddwyr, ac 
i reoli'r taliadau am eu tanwydd pan fyddant ei angen. 


Prisiau amrywiol 


Mae yna sawl model cyflenwad gwahanol ar gyfer tanwydd heb fesurydd, yn 
dibynnu ar natur y tanwydd a sut mae'n cael ei gludo. Mae hyn yn golygu bod y lefel 
o gysylltiad a'r math o gontract yn amrywio rhwng cartrefi a chyflenwyr. Er 
enghraifft, mae cwsmeriaid Nwy Petrolewm Hylifedig (LPG) yn llofnodi contract 
gydag un cyflenwr am gyfnodau penodol o amser (dwy flynedd fel arfer), ac mae 
prisiau'n cael eu capio am y cyfnod hwn. Ond mae cwsmeriaid sy'n dibynnu ar olew 
gwresogi neu danwydd solet ar gyfer gwres yn gallu chwilio yma ac acw am y pris 
gorau pan fyddant angen tanwydd. Mae gan y prisiau amrywiol hyn oblygiadau 
uniongyrchol o ran pryd a sut mae'r defnyddwyr di-nwy hyn yn chwilio am y fargen 
orau, ac ar faint mae eu tanwydd yn ei gostio yn y pen draw. 


Gall prisiau cyflenwyr olew gwresogi a thanwydd solet amrywio'n fawr o fis i fis ac o 
wlad i wlad. Canfu cam siopa cudd y gwaith ymchwil hwn fod y prisiau mae 
cyflenwyr olew yn eu dyfynnu am 1,000 litr o gerosin yn amrywio cymaint â A096.” 
Mae'r amrywiadau mewn prisiau ar gyfer olew gwresogi yn gymharol debyg i'r rhai a 
welir ar gyfer petrol a diesel, gan ei fod yn gysylltiedig â marchnad anwadal sy'n 
seiliedig ar bris olew crai, ac sy'n amrywio i raddau mwy neu lai yn dibynnu ar y 
tymor. Mae olew gwresogi yn arbennig yn dueddol o fod yn ddrutach dros fisoedd y 
gaeaf. Mae hyn i gyd yn ei gwneud hi'n anodd iawn i ddefnyddwyr gyllidebu'n briodol 
ar gyfer eu costau gwresogi, a gall achosi straen ariannol. Fel yn achos mathau eraill 


7 Roedd y dyfynbrisiau (yn cynnwys TAW) yn amrywio o £230 i £315 yng Nghymru, £240 i £305 yn Lloegr, 
a £256 i £341 yn yr Alban. Rhoddwyd pob dyfynbris o fewn 2-3 wythnos i'w gilydd, rhwng 13 Ionawr a 1 
Chwefror 2016. 


o danwydd, mae gofyn i ddefnyddwyr tanwydd heb fesurydd chwilio yma ac acw am 
y pris gorau. Gall hyn fod yn her a gall gymryd cryn amser o ystyried y diffyg 
gwefannau cymharu annibynnol a gwybodaeth am brisiau cyflenwyr ar gyfer y 
mathau hyn o danwydd. 


“Mae ansicrwydd prisiau 
olew yn golygu y gall 
costau blynyddol 
amrywio'n fawr. Dydw i 
ddim yn gallu talu bob 
mis... [Mae] Taliadau 


gaeaf [yn] uchel - [mae'n] 


anodd cadw trefn ar 


arian.” 


Cwsmer gwres olew, Suffolk 


Roedd yr amrywiad mewn prisiau'n fwy amlwg 
ymysg cyflenwyr tanwydd solet. Mae gwahanol 
gyflenwyr yn darparu tanwydd mewn gwahanol 
bwysau, sy'n ei gwneud hi'n anodd cymharu prisiau a 
dod o hyd i fargen dda ac sy'n gallu cymryd amser. 
Roedd y gwahaniaeth mewn pris hefyd yn amlwg ar 
lefel gwlad gyda defnyddwyr yn Lloegr yn 
amcangyfrif eu bod yn gwario £86 y mis ar 


gyfartaledd ar danwydd. Roedd y ffigur hwn yn codi i 
£95 y mis yng Nghymru a £105 y mis yn yr Alban 5, 


Dulliau talu 


Mae yna ddiffyg dewis o ran dulliau talu i ddefnyddwyr di-nwy. Canfu ein gwaith 
ymchwil bod cyflenwyr LPG yn rhoi cyfle i ddefnyddwyr ledaenu cost eu tanwydd, ac 
yn cynnig yr opsiwn o dalu drwy Ddebyd 
Uniongyrchol. Mewn cyferbyniad, mae'r 
mwyafrif o gyflenwyr tanwydd solet ac olew 
gwresogi yn gofyn i gwsmeriaid dalu am eu 
tanwydd yn llawn wrth iddynt ei dderbyn. 
Dywedodd 7296 o gwsmeriaid tanwydd heb 
fesurydd yn Lloegr eu bod yn talu'n llawn 
wrth gael y tanwydd, o gymharu â 63% yng Nghymru a'r Alban. 


“Fe ges i fenthyciad ariannol ond 
roeddwn i'n cael trafferth ei dalu yn ôl 
ar ben biliau a chostau byw o ddydd i 


ddydd” 


Defnyddiwr LPG, Sir Gâr 


Isafswm archeb 


8 Dylid dehongli'r ffigurau hyn yn ofalus. Mae ffigurau'n seiliedig ar amcangyfrifon defnyddwyr eu 
hunain. Maent yn cynnwys rhai cartrefi sy'n defnyddio gwres trydan, ble mae'r costau gwresogi'n uwch. 
Gall hyn effeithio ar yr amrywiadau rhwng gwledydd gan fod cost trydan yn uwch mewn rhai ardaloedd, 
Ucheldiroedd yr Alban yn bennaf. Mae'n bosibl hefyd y gallai'r gwahaniaeth mewn gwariant adlewyrchu 
lefelau defnyddio tanwydd amrywiol, a lefelau amrywiol defnyddio ynni'n effeithlon mewn cartrefi. 


5 


Gwelwyd hefyd bod llawer o gyflenwyr yn gofyn i gwsmeriaid archebu isafswm o 


“Roedd hi'n arfer 
bod yn bosib 
prynu glo fesul 
sach. Nawr mae'n 
rhaid prynu o leia 


500 cwt.” 


Cwsmer tanwydd 
solet, Reading 


danwydd. Yn aml, mae hyn yn golygu bod rhaid i gartrefi 
brynu “swmpgyflenwad” o danwydd sy'n gallu bod yn her i'r 
rhai ar incwm isel. Yn achos olew gwresogi, mae hyn yn 
golygu 500 litr neu fwy fel arfer. Dywedodd cyflenwyr LPG y 
codir pris uwch ar archebion sy'n is na swm penodedig 
(1,000 litr fel arfer). Gall amrywiadau mewn galw a chostau 
cludo effeithio ar gostau hefyd ac mae rhai cyflenwyr LPG yn 
codi premiwm am logi tanciau.” Yn yr un modd, gall 
cyflenwyr godi premiwm ar rai cwsmeriaid sy'n byw mewn 
ardaloedd anghysbell iawn i ddarparu tanceri wedi'u 
haddasu sy'n gallu cyrraedd eu cartrefi. 


mlaen Ceredigion, Ceredigion 


Menter yn Aberystwyth oedd wedi'i gefnogi gan Gyngor Sir Ceredigion oedd Ymlaen 
Ceredigion, gyda'r nod o ailgysylltu pobl â'u defnydd o ynni drwy drefnu 
digwyddiadau, hyfforddiant ar ynni a phrosiectau ymchwil. 


Rhwng mis Hydref 2015 a mis Ebrill 2016, treialodd Ymlaen Ceredigion brosiect 
hyfforddiant ar ynni, a oedd yn cynnwys ymweld â 39 o gartrefi di-nwy yn ardal 
Ceredigion. Ar ddiwedd y prosiect, roedd 4496 o'r cartrefi oedd yn cymryd rhan 
wedi gostwng eu defnydd o ynni 1096 neu fwy. Mae rhagor o wybodaeth yma. 


? Roedd y dyfynbrisiau ar gyfer llogi tanciau yn amrywio o £40 i £67 y flwyddyn. Ni welwyd unrhyw 
wahaniaethau amlwg rhwng y tair gwlad. 


Hwylustod 


Cyflenwadau 


Yn wahanol i gwsmeriaid nwy a thrydan drwy brif gyflenwad mae cwsmeriaid 
tanwydd heb fesurydd yn dibynnu ar gyflenwadau tanwydd corfforol o dro i dro. 
Mae olew gwresogi, LPG a thanwydd solet yn cael eu cludo i gartrefi pobl (mewn 


tanciau unigol neu danciau a rennir). Mae 
cwsmeriaid yn dibynnu ar amserlenni cludo 
cyflenwyr ac amodau tywydd da. Os nad oes 
posibilrwydd o deithio ar y ffyrdd oherwydd eira a 
rhew, gall cartrefi fynd heb danwydd weithiau. Mae 
hyn yn golygu y gallai pobl fod heb danwydd ar yr 
union adeg pan fyddent ei angen fwyaf. Mae hyn 
yn destun pryder arbennig i gwsmeriaid agored i 
niwed. Er bod rhai cyflenwyr yn cynnig yr opsiwn o 
ddarparu cyflenwadau brys pan fo angen, nid yw 
hwn yn wasanaeth gwarantedig in yr un modd, 
gall cyflenwyr godi premiwm ar rai cwsmeriaid sy'n 
byw mewn ardaloedd anghysbell iawn i ddarparu 
tanceri wedi'u haddasu sy'n gallu cyrraedd eu 


“Dwi'n byw yng nghanol 
cefn gwlad, ar ben fy hun, 
mewn tŷ ar ei ben ei hun. 
Mae nwy yn cael ei 
ddosbarthu i'm cartref bob 
chwarter. Roedd hyn yn 
ddrud ac anodd iawn... 
Dwi wedi rhedeg allan o 
nwy o dro i dro ac roedd yn 
brofiad brawychus ac 
roeddwn i'n oer. Mae nwy 
yn cael ei ddosbarthu i 
mi'n rheolaidd nawr rhag i 
hyn ddigwydd eto, ond 
mae'n peri gofid i mi.” 


cartrefi. 


Cwsmer LPG 80 oed, Powys 


Pa mor hawdd yw newid 


Mae gallu defnyddwyr i newid cyflenwyr ynni yn elfen bwysig o rym defnyddwyr yn y 
farchnad ynni. Nid yw'r rhan fwyaf o gwsmeriaid olew gwresogi a thanwydd solet 
wedi'u rhwymo gan gontract a gallant newid cyflenwr mor aml ag y dymunant. Ond 
mae'n ymddangos bod cwsmeriaid yn y farchnad danwydd heb fesurydd yr un mor 
annhebygol o newid â chwsmeriaid yn y marchnadoedd nwy a thrydan. 


Canfu'r prosiect hwn fod 43% o ddefnyddwyr di-nwy wedi newid cyflenwr ar 
gyfartaledd. Yn Lloegr, dywedodd defnyddwyr eu bod wedi newid cyflenwr 1.6 o 


weithiau ar gyfartaledd ers symud i'w cartref presennol, o gymharu â 1.2 o 
ddefnyddwyr Cymru, a 0.8 o ddefnyddwyr yr Alban. Mae hyn yn awgrymu bod lefel 


10 Dywedodd dau gyflenwr wrth ein siopwyr cudd na fyddent byth yn darparu cyflenwadau brys. 
11 Mae'r lefel newid uchaf yn Lloegr, gyda 49% o gartrefi yn dweud eu bod wedi newid, a'r lefel isaf yn yr 
Alban, gyda 33% yn dweud eu bod wedi newid cyflenwr. 


7 


uchel o newid ymhlith lleiafswm o ddefnyddwyr di-nwy. 7 Ond mae'n bwysig nodi 
nad yw cwsmeriaid di-nwy mewn ardaloedd sydd â llai o gyflenwyr yn gallu newid o 
reidrwydd gan nad oes fawr o ddewis yn y farchnad cyflenwi tanwydd leol. 


O ystyried yr amrywiadau sylweddol mewn lefelau newid, mae mwy fyth o angen 
hyd yn oed i gyflenwyr a chymdeithasau masnach sicrhau bod pob defnyddiwr, ond 
yn enwedig y rhai sy'n anhebygol o newid yn arbennig, yn ymwybodol o'u hawliau o 
dan siarteri cwsmeriaid, a bod cyflenwyr yn parchu'r hawliau hynny. Gan fod llawer o 
bobl wedi'u clymu i'w cyflenwr presennol neu'n teimlo felly, dylai systemau cwyno 
fod yn hawdd i'w defnyddio, a dylai darpariaethau ar gyfer cwsmeriaid agored i 
niwed fod yn ddigonol. Efallai y bydd llywodraethau am edrych ar sut y gallent 
gynyddu'r gyfradd a'r cyfleoedd ar gyfer newid cyflenwr yn y farchnad di-nwy, fel 
datblygu mwy o wefannau cymharu prisiau ar gyfer y sector hwn. 


12 Dylid bod yn ofalus wrth ddehongli'r ffigurau hyn gan eu bod yn cynnwys rhai cartrefi sydd â gwres 
trydan. Nid oedd hi'n bosibl gwahanu'r canlyniadau hyn yn ôl y math o danwydd. 


Hawliau Defnyddwyr 


Defnyddwyr agored i niwed 


Nid yw cartrefi tanwydd heb fesurydd yn gallu manteisio ar yr un mathau o 
amddiffyniad a gaiff defnyddwyr eraill, yn cynnwys cyflenwad sicr ar gyfer 
cwsmeriaid hŷn neu agored i niwed. Dywed Ofgem bod rhaid i gyflenwyr nwy a 
thrydan drwy brif gyflenwad gadw Cofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth (PSR). 
Rhestr yw hon o gartrefi lle mae o leiaf un preswylydd yn hen, neu'n agored i niwed 
(â chyflwr iechyd cronig, er enghraifft). Nid yw cyflenwyr yn cael troi'r gwres i ffwrdd 
yn y gaeaf i gartrefi sydd ar eu PSR - hyd yn oed os nad ydynt wedi talu eu biliau. Nid 
yw'r rhwyd ddiogelwch hon ar gael i gartrefi sy'n dibynnu ar danwydd heb fesurydd i 
gael eu gwres. Mae hyn yn golygu bod rhaid i ddefnyddwyr di-nwy hŷn neu agored i 
niwed ddibynnu ar ffrindiau, teulu a chymdogion os nad yw'r cyflenwad yn cyrraedd 
- neu fynd heb danwydd i gynhesu eu cartref, bwyd neu ddŵr. 


Nid yw'r cartrefi hyn yn cael eu hamddiffyn os ydynt mewn dyled i gyflenwr ychwaith, 
nid oes gofyniad i gyflenwr ddarparu cyngor ar ddefnyddio ynni'n effeithlon iddynt 
na gwybodaeth berthnasol arall ac nid oes modd o unioni camweddau drwy gorff 
annibynnol os oes rhywbeth yn mynd o'i le. 


The 'Cold Weather Priority Initiative', Swydd Gaer 


Daeth Ffederasiwn y Cyflenwyr Petrolewm (FPS), UKLPG a Certas Energy at ei 
gilydd yn 2015 i chwilio am ffyrdd o fapio a helpu defnyddwyr di-nwy agored i 
niwed. Mewn cynllun peilot cynnar, defnyddiodd y cyrff fethodoleg a ddatblygwyd 
gan Wasanaeth Tân ac Achub Swydd Gaer (CFRS) pan oedd yn cynnal ymarfer 
adnabod risg o dân. Mae'r cymdeithasau masnach wrthi'n gweithio gyda CFRS a'r 
Gymdeithas Prif Swyddogion Tân i ddatblygu ffynonellau data cenedlaethol, gyda'r 
nod o lansio cynllun peilot arall yn 2017. Mae rhagor o wybodaeth yma. 


Cwynion 


Mae'r ffyrdd mae cyflenwyr yn ymdrin â chwynion yn amrywio'n fawr. Anaml iawn 
mae gan gyflenwyr tanwydd heb fesurydd weithdrefnau cwyno ffurfiol. Ni soniodd 
unrhyw un o'r cyflenwyr olew gwresogi y cysylltodd y siopwyr cudd â nhw, yn unrhyw 
un o'r tair gwlad, bod ganddynt weithdrefnu ffurfiol ar gyfer ymdrin â chwynion. Yn 
yr un modd, dim ond un cyflenwr LPG ledled Cymru a Lloegr ddywedodd fod ganddo 
weithdrefnau ffurfiol. Mewn cyferbyniad, dywedodd y 4 cyflenwr LPG yn yr Alban fod 
ganddynt weithdrefn gwyno. Ychydig iawn o gyflenwyr tanwydd solet ddywedodd 
wrthym ni fod ganddynt weithdrefn swyddogol ar gyfer ymdrin â chwynion, er bod 
rhai yn cyfeirio defnyddwyr i'w gwefan. 


“Maen nhw'n 


gwmnïau bach a , , - 
dydych chi ddim am Canfu'r gwaith ymchwil mai ychydig iawn o ymatebwyr 


eu pechu nhw neu | i'r arolwg a ddywedodd eu bod wedi cyflwyno cwyn yn 
chewch chi ddim | erbyn cyflenwr - roedd y gyfran uchaf yn Lloegr (1396) 
gwasanaeth cyflym | a'r isaf yng Nghymru (896). 1096 oedd y ffigur yn yr 
ganddyn nhw.” Alban. Mae'r gwasanaeth Cyngor ar Bopeth yn ystyried 
bod absenoldeb rheoleiddio yn golygu bod angen i 
gyflenwyr a chymdeithasau masnach eu hunain sicrhau 
bod gan ddefnyddwyr ddulliau digonol ar gyfer 
cyflwyno cwynion. Dylai cymdeithasau masnach ar gyfer 
pob math gwahanol o danwydd edrych i weld a yw'r cyflenwyr maent yn eu 
cynrychioli yn darparu'r gwasanaeth hwn. 


Defnyddiwr tanwydd 
solet, Sir Gâr 


Codau ymddygiad 


Un o brif ganfyddidadau ein gwaith ymchwil oedd nad oedd llawer yn ymwybodol o 
fodolaeth a phwrpas cymdeithasau masnach. Cyrff aelodaeth y diwydiant yw 
cymdeithasau masnach, a ariennir gan gyflenwyr sy'n cynrychioli safbwyntiau 
aelodau i lywodraethau a hyrwyddo arferion gorau. Y cymdeithasau masnach mwyaf 
ar gyfer tanwydd heb fesurydd yw UKLPG (ar gyfer cyflenwyr LPG), Ffederasiwn y 
Cyflenwyr Petrolewm (neu FPS, ar gyfer cyflenwyr olew gwresogi), a Chymdeithas 
Tanwydd Solet (neu SFA, ar gyfer cyflenwyr tanwydd solet). 


Mae gan yr FPS ac UKLPG ddogfennau gwirfoddol sy'n nodi'r safonau gwasanaeth 
gofynnol y dylai defnyddwyr eu disgwyl gan eu cyflenwyr. Mae gan UKLPG Brotocol 
Personau Agored i Niwed, a Chod Ymarfer, er nad yw'r olaf ar gael am ddim - mae'n 
rhaid ei brynu o'r wefan. Mae gan FPS Goda Ymarfer (ar gyfer cyflenwyr) a Siarter 
Cwsmeriaid (ar gyfer defnyddwyr). Mae'r siarter i'w gael am ddim ar eu gwefan. Fodd 
bynnag, nid yw'n glir pa gamau gweithredu y bydd cymdeithasau masnach yn eu 


10 


cymryd pan nad yw cyflenwyr yn cydymffurfio â'r codau a'r siarteri hyn, ac nid yw'n 
glir pa mor eang mae'r codau ymarfer yn cael eu cyhoeddi, a gall lefelau 
ymwybyddiaeth isel ymysg defnyddwyr fod yn broblem. 


Mae gan yr SFA Gynllun Gwerthwyr Glo Cymeradwy a Chynllun Gwerthwyr Tanwydd 
Pren Cymeradwy, er bod y ddau yn canolbwyntio ar ansawdd tanwydd a ddarperir 
gan gyflenwyr, yn hytrach nag atal niwed i ddefnyddwyr. 


Yn ystod ein hymarfer siopa cudd ni chyfeiriodd unrhyw un o'r cyflenwyr mewn 
unrhyw wlad yn benodol at ddarpariaethau sydd ganddynt ar gyfer defnyddwyr 
agored i niwed (er bod llawer yn cynnig cymorth anffurfiol, fel ffonio'r cwsmer cyn 
cyflenwi). Mae hyn yn destun pryder yn achos LPG a chyflenwyr olew gwresogi, gan 
ei fod yn awgrymu nad yw holl weithwyr y cyflenwyr hyn yn ymwybodol o'u 
rhwymedigaethau o dan Siarter Cwsmeriaid FPS a Phrotocol Personau Agored i 
Niwed UKLPG. 


Argymhellion 


Argymhellion i gyflenwyr 


e_ Dylai cyflenwyr sicrhau bod eu cwsmeriaid yn ymwybodol o'u hawliau yn 
cynnwys y rhai dan unrhyw god neu siarter cymdeithas fasnach perthnasol y 
mae'r cyflenwr wedi'i lofnodi. Dylid gwneud hyn pan fo'r cwsmer yn prynu 
tanwydd ganddynt. 

e Dylid cymryd camau i wella a safoni'r cymorth sydd ar gael i ddefnyddwyr 
agored i niwed sy'n dibynnu ar danwydd heb fesurydd. Dylai cymdeithasau 
masnach a chyflenwyr gydweithio gyda grwpiau defnyddwyr a rhanddeiliaid 
allweddol eraill i ddatblygu a gweithredu system gymorth, gan ddysgu o fodel 
PSR yn y sector ynni wedi'i reoleiddio. Ni ddylai unrhyw gwsmer agored i 
niwed fynd heb wres. 

e Dylai cyflenwyr yr Alban fynd i'r afael â'r ffaith fod defnyddwyr di-nwy yn yr 
Alban yn gwario mwy ar danwydd na defnyddwyr tebyg yng Nghymru a 
Lloegr. Cam cyntaf fyddai ymchwilio i weld i ba raddau mae'r gwariant uwch 
yn cael ei achosi gan brisiau uwch, ac i ba raddau y caiff ei achosi gan 
ddefnydd uwch o ynni. 

e Mae'n rhaid i gyflenwyr wella neu ddatblygu gweithdrefnau cwyno ffurfiol. 
Dylid hysbysebu'r rhain i ddefnyddwyr drwy amrywiaeth o ddulliau, nid dim 
ond ar-lein yn unig. 


Argymhellion i gymdeithasau masnach 


e Mae'n rhaid i gymdeithasau masnach sicrhau bod unrhyw godau ymddygiad 
neu siarteri i ddiogelu defnyddwyr i'w gweld yn fwy amlwg ac yn fwy hygyrch. 
Dylid monitro'r codau a'r siarteri hyn yn ddigonol a dylai cymdeithasau 
masnach ddatgan yn glir pa gymau sy'n cael eu cymryd i gosbi cyflenwyr am 
beidio â chydymffurfio. Dylai unrhyw godau neu siarteri fod ar gael am ddim 
ac mewn fformatau amrywiol. 

e Dylai cymdeithasau masnach nad oes ganddynt unrhyw godau neu siarteri 
sy'n gwarantu diogelwch i ddefnyddwyr weithio gyda chymdeithasau eraill, yn 
ogystal â sefydliadau defnyddwyr, i ddatblygu, gweithredu a hysbysebu'r 
dogfennau hyn. 

e Dylai cymdeithasau masnach ofyn i'w haelodu ddarparu a hysbysebu 
gweithdrefnau cwyno ffurfiol fel rhan o'u cytundeb haelodaeth. 

e Byddem yn annog cymdeithasau masnach i efelechu cynllun peilot y ‘Cold 
Weather Priority Initiative' yn Swydd Gaer ac i ddatblygu cysylltiadau â 


gwasanaethau brys mewn cymunedau ledled y DU i nodi cwsmeriaid agored i 
niwed, er mwyn gallu blaenoriaethu eu cyflenwadau tanwydd. 


Argymhellion i lywodraethau 


Yn absenoldeb rheoleiddio'r farchnad ddi-nwy, mae diffyg amddiffyniad i 
ddefnyddwyr agored i niwed yn dal i fod yn bryder. Rydym yn argymell y camau 
canlynol: 


e_ Dylai llywodraeth y DU a'r llywodraethau datganoledig geisio cynyddu 
ymwybyddiaeth defnyddwyr di-nwy o'r cynlluniau a'r grantiau a allai eu helpu 
gyda chostau gwresogi. Dylai llywodraethau sicrhau nad yw eu rhaglenni tlodi 
tanwydd a chymorth cynhesrwydd fforddiadwy yn cael eu cyfyngu gan 
ddaearyddiaeth, ond eu darparu mewn modd teg. Yn fwy penodol: 

(i) Dylai Llywodraeth Cymru ystyried cryfhau cysylltiadau rhwng Cymru 
Effeithlon a chynlluniau lleol, fel menter Clybiau Clyd yng Ngheredigion, ac 
ystyried darparu cymorth ariannol uniongyrchol i'r cynlluniau hyn; 

(ii) Dylai Llywodraeth yr Alban sicrhau bod ei wasanaeth mapio, sy'n nodi 
darparwyr gwasanaeth tlodi tanwydd/cynhesrwydd fforddiadwy, ar gael i'r 
llywodraeth genedlaethol a llywodraeth leol ac asiantaethau; a sicrhau bod 
codi ymwybyddiaeth o'r cynlluniau sydd ar gael ymysg cartrefi di-nwy'n rhan o 
Raglen Effeithlonrwydd Ynni yr Alban (SEEP); 

(iii) Dylai Llywodraeth y DU fonitro darpariaeth cynllun Help to Heat i 
ardaloedd gwledig gwasgaredig ac anghysbell yn benodol, nid yr holl leoliadau 
sydd wedi'u diffinio fel rhai gwledig o dan ddiffiniad yr ONS yn unig. Rydym yn 
disgwyl hefyd y bydd cyflwyno sgoriau a therfynau ar foeleri nwy yn helpu i 
gyflenwi cartrefi gwledig oddi ar nwy. 

e_ Dylai llywodraeth y DU a'r llywodraethau datganoledig sicrhau bod cymhellion 
sy'n cefnogi technolegau ynni adnewyddadwy, fel Tariffau Cyflenwi Trydan, ar 
gael i bob grŵp defnyddwyr, yn cynnwys cartrefi incwm isel. 

e_ Dylai llywodraeth y DU a'r llywodraethau datganoledig weithio gyda 
chyflenwyr ac eraill i oresgyn rhwystrau i ddarparu mesurau arbed ynni i 
ddefnyddwyr di-nwy sydd mewn tlodi tanwydd, fel rhan o Rwymedigaeth 
Cwmni Ynni yn y dyfodol ac mewn cynlluniau eraill gan lywodraethau 
datganoledig. 

e_ Dylai llywodraeth y DU a llywodraethau datganoledig edrych ar ffyrdd eraill o 
gefnogi prosiectau hyfforddi ynni yn y cartref i'r rhai sy'n cael trafferth talu am 
eu hynni, fel yr un a dreialwyd gan Ymlaen Ceredigion yng Ngheredigion yn 
2015/16. 


Cydnabyddiaeth 


Ni fyddai'r prosiect hwn wedi bod yn bosibl heb waithSarah McDonough, Fiona 
McAllister a Catrin Davies yn Beaufort Research, ac hefyd cydweithrediad agos 
cydweithwyr yn swyddfeydd cenedlaethol a lleol Cyngor ar Bopeth yng Nghymru, 
Lloegr a'r Alban. Yn ogystal â'r rhai a enwir ar dudalen flaen yr adroddiad hwn mae'r 
prosiect wedi manteisio ar arbenigedd cydweithwyr yn cynnwys William Baker, Andy 
Regan, Alun Evans, Liz Withers, Helene Hayes, Sarah Pope, Peter Broad, Justin 
Gutmann, yn ogystal â swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol yng Nghymru a Lloegr. 


Y swyddfeydd Cyngor ar Bopeth lleol a gymerodd ran yn y prosiect hwn oedd: 


Cyngor cyfrinachol am ddim. 
Pwy bynnag ydych chi. 


Rydyn ni'n helpu pobl i oresgyn eu problemau ac 
yn ymgyrchu ar faterion pwysig pan fydd angen i'w 
lleisiau gael eu clywed. 


Rydyn ni'n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo 
cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu ac aflonyddu. 


Rydyn ni yma i bawb. 


© Consumer 
Futures 
Unit 


© 


ooo 


citizensadvice.org.uk 
Cyhoeddwyd Tachwedd 2016 


Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredol Cymdeithas Genedlaethol y Canolfannau 
Cyngor ar Bopeth. 


Rhif cofrestru'r elusen 279057 


Mae'r Scottish Association of Citizens Advice Bureaux - Citizens Advice Scotland 
(Rhif elusen yr Alban SC016637) yn gwmni cyfyngedig drwy warant rhif 89892 


